DA'WAH 
4 


ISINALIN SA WIKANG TAGALOG NI: 
MUHAMMAD TAHA ALI 


dgs á 


Гс) 01 АЫ 


:doa уі 


ы! Ab sana 


Рә) 8 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH 


РО.ВОХ 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065 
FAX 4970126 - E-Mail:rabwah@www.com 


4 дэва 


ANG PAGPAKAHULUGAN SA DA'WAH AT DAIYAH 


Da'wah: Ang Pagpahayag at Paghatid. 
Daiyah: Ang sinumang nagpapatatag ng Da'wah (Pag-aanyaya) tungo sa kabutihan (Islam). 


ANG PANGANGAILANGAN NG МСА TAO SA DA'WAH 


Ang mga tao sa pagkakaiba ng kanilang mga Nasyon, kulay at panahon, lakas at kanilang 
mga katangian ay lubusang nangangailangan ng Islamikong Pagpahayag. Nangangailangan 
ng matatag na Relihiyon ng Allah na siyang mag-aayos sa kanilang buhay, maging ito ay 
nakaugnay sa Tagapaglikha o nakaugnay sa isang Nilikha. 

Ang Islam ay pamantayan ng buhay, sa ganito dapat intindihin at isakatuparan ang Islam. 
Siya itong paniniwala na naglilinaw ng tamang paglalarawan sa Mundo, sa Tao at sa Buhay, 
at siyang nagpapakilala sa tao kung bakit siya ay nilikha. At dahil sa mga Saligan ng 
paniniwalang ito, ito ay nagpatatag ng batas at patakaran na siyang mangangasiwa sa Buhay. 
Kaya ang Islam ang pamantayan na ganap ang lahat ng mga angulo nito. 


ANG PAG-AANYAYA TUNGO SA ALLAH AY GAWAIN NG MGA SUGO 


Lahat ng nilalang sa buhay na ito ay nilikha upang magtatag ng isang Obligasyon na inilaan 
sa kanya. at upang magampanan ang kanyang turno at gawain sa buhay na ito, ayon sa 
kagustuhan ng Allah at alinsunod sa patakaran ng dakilang Mundong ito. Kabilang sa 
pinakatanyag na mga tungkulin at mga gawain ng mga Propetang Sugo para sa mga tao: ay 
ang aanyayahan sila tungo sa Allah, pangakuan sila ng Paraiso at takutin sila sa apoy ng 
Impiyerno sa pamamagitan ng iba't ibang pamaraan. Bagkus ang tunay na layunin sa 
paglaan ng Propeta, pagkarapatdapat at pagpili sa kanya ay tanging upang magdala ng 
dakilang mensahe at maihatid ito sa mga tao. 


Sinabi ng allah: [2ш ыш aii о Yao, dai Д ә law АШУ] 

(Sa katunayan Aming isinugo sa bawat pamayanan ang isang sugo 
(Nagpapahayag): “Sambahin ang Allah (lamang) at layuan ang Thagout 
(anumang sinasamba bukod sa Allah)” }. [Nahl: 36] 


At sa karapatan ng ating Sugo - [Muhammad (#)], 


Sinabi ng Allah: [íp н, өзу & g belas Пау у inio ша) Ti Gal шй] 
{О Propeta (Muhammad #@)! Katotohanan, Aming isinugo ka bilang isang 
Tagasaksi, Tagahatid ng mga magagandang balita at Tagababala, Taga-anyaya 
tungo sa Allah sa Kanyang kapahitulutan, at bilang isang liwanag na 
tumatanglaw). [Ahzab: 45-46] 


| gall [294313 ЗАЛЫ iae gig slå уй äge all giglaill ciao 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 әса 


ANG KATANGIAN NG DA’WAH: 

Ang pagda-Da'wah tungo sa Allah ang siyang pinakamataas na antas at pinakamarangal па 
trabaho, dahil sa ito'y gawain ng mga Sugo (Mapasa kanila nawa ang bati at kapayapaan). 
At sa katunayan, sila ang pinakamarangal sa mga nilalang, pinakadakila at pinakamalapit 
ang katayuan doon sa Allah. Siya ring gawain ng mga kahalili ng mga Sugo at pamana nila 
mula sa mga Pantas na nagsusumikap mamamatnubay sa mga tao tungo sa katotohanan. 
Ginagawa't pinagsisikapan nilang mapamahal ang kabutihan sa kanila (mga tao) at 
mailalabas sila mula sa kaibuturan ng mga kadiliman tungo sa bukang liwayway ng liwanag, 
kaalaman at pananampalataya. 


Sinabi ng Allah: [sss 33 уй 085 buto dess Ài Ji Too yao NG sl pas] 

{At sino pa ang higit na may mabuting salita sa nag-aanyaya sa ( mga tao ) tungo 
sa Allah, at gumawa ng kabutihan at sinabi: “Katotohanan, ako ay isa sa mga 
Muslim”). [Fussilat:33] 


Tunay na ito ang pinakamainam sa mga gawaing pagsunod at pinakamahalaga sa mga 
о Бы о 5 о 

gawaing pagpalapit sa Allah, dahil sa ang bunga nito ay pamamatnubay sa mga tao tungo sa 

katotohanan. 


Nai-ulat ni Abu Hurayrah (Kaawaan nawa siya ng Allah) siya ay nagsabi, “Sinabi 
ng Sugo ng Allah (48): [Ang sinumang mag-anyaya tungo sa tamang landas ay 
magkakaroon siya ng gantimpala ng kasing mga gantimpala ng sinumang 
sumunod sa kanya, hindi nakapagbabawas iyon ng anuman sa kanilang mga 
gantimpala]”. 


Tunay na pinuri ng Allah ang mga nagtatatag ng pag-uutos sa kabutihan at nagbabawal ng 
masama: 
[о „ыз il agod gabing КЫЙ уе Ogag зый) Og ә Oa La gai др! gabi Daya bgt J 


((Ang mga Naniniwalang binili ng Allah ang kanilang mga buhay ay) yaong mga 
nagbalik-loob sa Allah ng may pagsisisi (mula sa Kawalang-Pananampalataya at 
pagka-Ipokrita atbp.), yaong mga sumasamba (sa Kanya), yaong mga pumupuri 
(sa Kanya), yaong mga nag-aayuno (о tumatahak sa landas ng Allah), yaong mga 
yumuyuko (sa dasal), yaong mga nagpapatirapa (sa dasal), yaong mga nag-uutos 
(sa mga tao) ng kabutihan at nagbabawal ng masama, at yaong mga 
pinangangalagaan ang mga limitasyon ng Allah. At bigyan ng magandang balita 
ang mga Naniniwala]. [At-tawbah: 112] 


Sinabi ng mga Pantas: Ang ipinahihiwatig na kahatulan ng talatang ito, ay ang lakas, 
kapangyarihan at kakayahan - sa lahat ng sinumang pinagkalooban ng Allah ng katatagan sa 
lupa kahit lamang isang dangkal nito. 

Kaya ang sinumang binigyan ng Allah ng katatagan sa isang dako ng kalupaan at 
pinagkalooban ng kakayahan dito, na siya ay makapag-uutos ng kabutihan at 
makapagbabawal ng masama, siya ay inuubligahan dito, maging sa pamamagitan ng kamay, 
dila о puso, at kapag hindi niya ginawa, siya ay mahuhusgahan, makasalanan. 


2 аа до yla ЗЫ iae gig АЫ ige all gigleill о] 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 igea 


Sinabi ng Allah: 
He ŠI д\ Ф раг ШЗ] Bgy gals NGI Оруз DLA дуй) Кый уе ang By all Оз ал SU! ырам Саја ајә] 
[055 

{Ang mga Naniniwalang lalaki at Naniniwalang babae, Sila ay Auliya 
(Tagatangol, Tagatulong at Kasamahan) ng isa't isa sa kanila, Sila ay nag-uutos 
ng kabutihan at nagbabawal ng masama at itinatatag ang pagsasagawa ng Salah, 
kanilang ibinibigay ang Zakat at kanilang sinusunod ang Allah at ang Kanyang 
Sugo, Silang mga iyon ay tiyak na kahahabagan ng Allah. Katotohanan, ang Allah 
ay makapangyarihan, matalino). [At-tawbah: 71] 


Sa katunayan ang Allah ay pinintasan ang mga Ipokrita at Kanyang inilarawan sila na 
salungat sa Kanyang paglarawan sa mga Naniniwala. 


Sinabi Niya: [зый ое одру Ку Оз gaw рә унам ШЙ) Ойы! ] 
(Ang mga Ipokritang lalaki at mga Ipokritang babae, ay nag-uutos sa isa't isa sa 
kanila ng kasamaan at nagbabawal ng kabutihan .....] [At-tawbah: 67] 


Samakatuwid, ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng masama ang siyang ginawa ng 
Allah na agwatan sa pagitan ng mga Naniniwala at mga Ipokrita. 


ANG KALIGTASAN AY NASA PAGTUPAD NG TUNGKULIN NG DA'WAH, 
PAG-UUTOS NG KABUTIHAN AT PAGBABAWAL NG MASAMA. 


Sa katunayan, ginawa ng Allah na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtupad ng mahalagang 
pamantayang ito. 


Sinabi ng Allah: [oyini 1915 bay „а Siling 1 li daly sgl уе Оң i bal м 195 la Ig lab] 

(Kung kaya't, nang kanilang ipawalang bahala ang anumang ipinaalaala sa 
kanila, Aming iniligtas yaong mga nagbabawal ng masama at Aming pinuksa 
yaong mga gumawa ng kawalang-katarungan sa pamamagitan ng matinding 
pagpapahirap dahil sa kanilang mga ginagawang kasuwailan]). [Al-Araf: 165] 


Ipinaliwanag Niya (Allah) na kaya nila nakamtan ang kaligtasan ay dahil sa pagbabawal ng 
masama. 


Si Nuaman bin Basheer (Kalugdan nawa sila ng Allah) ay nag-ulat, “Ang Propeta 
(4) ay nagsabi: [Ang kahalintulad ng nagtatatag sa mga limitasyon ng Allah at ng 
lumalabag nito ay tulad ng mga taong nagsagawa ng palabunutan sa isang Barko, 
kaya nangyaring ang iba sa kanila ay nasa itaas nito at ang iba ay nasa ibaba, at 
yaong mga nasa ibaba nito pagka sila ay nangangailangan ng tubig dumadaan sila 
sa mga nasa itaas, at nagsabi: “Ano kung ating butasan ang parteng bahagi natin 
at upang hindi natin naiisturbo ang sinumang nasa itaas natin”. 

At kung kanilang pinabayaan sila sa anumang binabalak nila, tiyak na napuksa 
silang lahat, at kung kanilang pigilan ang mga kamay nito, tiyak na ligtas sila at 
makakaligtas silang lahat]. 


3 йн ЇЇ [494313 ЗЫЛЫП iae өзә ай уШ» ige all Ја aiso 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 igea 


Si Abdullah bin Mas-oud (Kalugdan nawa siya ng Allah) ay nag-ulat, “Ang 
Propeta (4) ay nagsabi: [Katotohanan, ang unang kakulangan na pumasok sa 
mga anak ng Israel ay, na kung natagpuan ng lalaki ang ibang lalaki na 
gumagawa na masama ay kanyang sasabihin rito: “O Ginuo! Matakot sa Allah, at 
iwan ang iyong ginagawa dahil hindi nararapat sa iyo”. At pagkatapos, 
kinabukasan ay kanyang matagpuan na nasa dating gawi nito, at hindi na niya ito 
pipigilan dito, na siya ay maging kasama na nito sa kanyang pagkain, pag-inom at 
pag-upo. At pagka kapwa na nilang ginawa iyon, paghampasin ng Allah ang mga 
puso ng isa't isa sa kanila. 


pagkatapos ay Kanyang sinabi: 


NS GS Ода NS la pi agla аә уе bgal Y 1805 зда ISIS) ағ kas S maya al mb 2019 OLI Де Pila јә A NA] 
[Sy «ЫЯ pa gisa la АЈ Шу ag йу д Ора ISIS gy OE уа ДАЙ ду „е Ò Бл О 4—4] ng) ab ә i AS ANO ga aa 
[oint „ә IS 
(Naisumpa yaong mga Di-sumasampalataya sa mga anak ng Israel sa 
pamamagitan ng dila ni Propeta Daud at Іеѕа па anak ni Maryam, iyon ay dahil sa 
kanilang pagsuway (sa Allah at sa Kanyang mga Sugo) at sila ay lumalampas ng 
hangganan. Sila ay hindi nagbabawal sa isa't-isa sa kasamaan na kanilang 
ginawa. Anong sama ang kanilang ginagawa. Makikita mo ang karamihan sa 
kanila ay kanilang tinatangkilik bilang tagatulong yaong mga di- 
sumasampalataya, anong sama ang siyang inihanda ng kanilang mga puso sa 
kanila: (Sa kadahilanang ito), kinasuklaman sila ng Allah, at sa kaparusahan sila 
ay mananatili magpakailan man. At kung lang sila ay naniniwala sa Allah at sa 
Propeta (Muhammad #@) at sa anumang ibinaba sa kanya, hindi sana nila ginawa 
silang mga Auliya (Mga tagapagtanggol at tagatulong), Subalit ang karamihan sa 

kanila ay mga Suwail ) [Al Maidah: 78-81] 


Pagkatapos ay kanyang (48) sinabi: “Hindi! Sumpa man sa Allah, Dapat ninyong 
ipag-uutos ang kabutihan at ipagbabawal ang masama at dapat ninyong kunin sa 
kamay ng gumagawa ng kawalang-katarungan (ang mga dinaya nito) at huwag 
ninyo siyang hayaang humigit sa katotohanan at dapat ninyo siyang italaga sa 
katotohanan, O paghahampasin ng Allah ang mga puso ng isa't isa sa inyo. 
Pagkatapos ay susumpaan kayo tulad ng pagkasumpa sa kanila.] Isinalaysay ni 
Abu Daud at ni Tirmidhi. 


4 gall [29 3ILg ЗЫЙЫП äge озо alila pp Age all зда о 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 әса 


ANG MGA KARANGALAN NG МСА DAIYAH 


Kung ilalahad natin ang mga talata ng Quran at ng Sunnah sa pagpaparangal sa mga Daiyah, 
pagpataas ng kanilang antas at pagpahiwatig ng kanilang mga kalamangan.... Matatagpuan 
natin na ito ay mas marami kaysa nabibilang. 


Ang ilan sa mga ito ay: 


1-Ang mga Daiyah ang silang pinakamainam sa lahat ng tao. 

Sinabi ng Allah: [ & 55455 Жый gs ону Әу озб ll сы as] 

(Kayo (mga Naniniwala at sumusunod sa Allah at sa Kanyang mga Sugo) ang 
pinakamainam na Umma (Pamayanan) na pinalabas sa mga tao (sa 
kadahilanang) inyong ipinag-uutos ang kabutihan at ipinagbabawal ang masama 
at kayo ay Naniniwala sa Allah}. [Al Imran: 110] 


2-Ang mga Daiyah ang silang mga Saksi laban sa mga tao. 
Sinabi ng Allah: [4 835 93) 03895 bli Де sligh IS Шыу dal „СШ WIS ] 

{At sa gayon, Aming ginawa kayong isang katamtaman (at pinakamainam) па 
Bansa, upang kayo ay maging mga Saksi laban sa mga tao. At ang Sugo 
(Muhammad #8) ay maging Saksi laban sa inyo). [Al Bagarah:143] 


3-Ang mga Daiyah ang silang mga matatagumpay dito sa Mundo at sa Kabilang Buhay. 
Batay sa sinabi ng Mapagpala at Kataas-taasan: 

[ә pa Әу Sali е орау Banal дурбу pill SI оз kal „Җә АЈ) ] 
{At dapat ay magkaroon sa inyo ang isang Отта (Pamayanan) na nag-aanyaya 
tungo sa kabutihan at nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama, at ang mga 
iyon, ang silang mga Matatagumpay]). [Al Imran: 104] 


4-Ang mga Daiyah ang higit na may mabuting salita sa mga tao. 
Batay sa sinabi ng Mapagpala at Kataas-taasan: 

[о ca gil NG bado Jawy aii JI Tes yaa Ч mi sas] 
{At sino pa ang higit na may mabuting salita kaysa nag-aanyaya tungo sa Allah at 
gumawa ng mabuti at nagsabi: “Katotohanan, ako ay kabilang sa mga Muslim”). 
[Fussilat:33] 


5-Ang mga Daiyah ay tagapagmana ng mga Propeta. 

Naiulat ng limang mananalaysay at ni Hakim, Ang Sugo ng Allah (28) ay nagsabi: 
“Ang mga Pantas ang silang tagapagmana ng mga Propeta.....”. 

Wala sa mga Pantas at mga Nag-aanyaya tungo sa Allah - [ang Kataastaasan ang 
Maluwalhati] - maliban sa sila ang mga sumunod sa yapak ng Sugo ng Allah (##) sa pag- 
aanyaya sa mga Bansa tungo sa kabutihan, at namamatnubay sa mga tao tungo sa matuwid 
na landas. 


6-Ang mga Daiyah ay ipinanghihiling sila ng mga naninirahan sa langit at lupa para sa 
kanilang kapatawaran. 


5 заа [923I ЗЫЛЫП de gig 203019 geall sigla] з ФП 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 iges 


Naiulat ni At-Tirmidhi, naisalaysay ni Abu Umama, inianib sa Propeta (48) siya ay 
nagsabi: [Katotohanan, ang Allah at ang Kanyang mga Anghel at mga 
Naninirahan sa mga kalangitan at kalupaan hanggang sa mga langgam na nasa 
loob ng kanyang mga lungga,at mga Balyena sa karagatan ay pumupuri sa 
Nagtuturo ng kabutihan sa mga tao]. 

# Ang pagpupuring mula sa Allah para sa mga lingkod ay Habag. Ang mula sa mga Anghel 
ay panghiling ng kapatawaran. Ang mula sa lingkod ay panalangin. 

7-Ang mga gantimpalang tatanggapin ng mga Daiyah ay hindi nagwawakas. 

Batay sa sinabi ng Propeta (48); [Ang sinumang mag-anyaya tungo sa tamang 
landas ay magkaroon siya ng gantimpala ng tulad ng mga gantimpala ng 
sinumang sumunod sa kanya, hindi makapagbabawas iyon ng anuman mula sa 
kanilang mga gantimpala]. Isinalaysay ito ni Muslim. 


8-Ang pamamatnubay ng mga Daiyah ay mas higit na mainam para sa kanila kaysa mundo 
at anumang nasa loob nito. 

Naiulat ni Ali bin Abu Thalib (Kalugdan nawa siya ng Allah), Sinabi ng Propeta 
(4): [Sumpa sa Allah! kung mapatnubayan ng Allah ang isang lalaki nang dahil 
sa iyo ay mas mainam para sa iyo kaysa magkaroon ka ng mga Kamelyo]. 
Isinalaysay ni Al Bukhari. 

Sa isang sanaysay ay ganito: [Mas mainam para sa iyo kaysa anumang sinisikatan ng 
Araw at nilulubugan nito]. 


Ang kalamangan na ito: ay naipaparangal sa Nag-aanyaya sa isang lalaking napatnubayan. 
Ngayon! Paano kung ang Nag-aanyayang ito ang siyang dahilan ng pagkapatnubay sa isang 
grupo sa kabuuan nito, O isang Bansa sa bawat mag-anak nito. 


ANG TUNGKULIN NG MAKATOTOHANANG DAIYAH AT ANG KANYANG 
TUNAY NA GAWAIN 

Hindi taglay ng mga Propeta (Nawa ay mapasakanila ang kapayapaan) ni ang ibang taong 
bukod sa kanila ang kakayahang ipukol sa puso ng mga tao ang patnubay, Gayon ding hindi 
taglay ni Satanas ang kakayahang itanim sa kalooban ng mga tao ang pagkaligaw na 
mismong kapasiyahan mula sa kanya (Satanas). 

Ang taglay na kakayahan ng bawat isa sa kanila ay ang mag-aanyaya sa katotohanan at 
pagkaligaw, na aanyayahan ang nilalang tungo sa landas nito. 


Tungkol sa pagpili ng pagkaligaw o pagkapatnubay, Samakatuwid ito'y ganap na 
nakasalalay at bumabalik batay sa kagustuhan ng tao mismo at ayon sa patnubay ng Allah - 
[Kapuri-puri Siya] - upang tahakin ang naturang landas. Ang tanging taglay na kakayahan 
ng mga Daiyah ay ang karapatang mamatnubay sa pamamagitan ng pagtuturo at paggagabay 
lamang. Ang pamamatnubay sa pamamagitan ng pag-akay sa tama, paghango mula sa 
pagkaligaw at pagpukol ng banal na patnubay sa puso ng tao ay tanging natatanto lamang sa 
pag-aari ng Allah - [kapuri-puri Siya at kataastaasan ]-. 


Sinabi ng Allah: [397501 9) Jp) gs ъз] 
{At wala sa Propeta (Muhammad #@) kundi tanging mahayag na Tagapaghatid 
lamang]. [Al-Nour :54] 


6 akali äga sll; ЗЫЛЫП зе эл al уй» äge all аА stil 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 iges 


At sinabi pa Niya: [ „мы pisi pas 20 a gag alit 090) Cal гә gag УША] 

(Katiyakan, Hindi mo mapapatnubayan ang sinumang gustuhin mo, Subalit ang 
Allah ang namamatnubay sa sinumang Kanyang naisin, at Siya ang pinaka- 
Maalam sa mga napapatnubayan]. [А1-даѕаѕ: 56] 


At sinabi pa Niya: [t ә Фох da ре дн Ndi Оф palita Де ppo о] 

(Kahit pa man ikaw (o Muhammad #8) ay maghangad at magsumikap sa kanilang 
kapatnubayan, Sa katunayan ang Allah ay hindi na Niya pinapapatnubayan ang 
sinumang Kanyang ililigaw, at wala silang mga Tagatulong]. [Al-Nahl1:37] 


At sinabi pa Niya: [эе 253 3 ii Si ag] 
{At ang karamihan sa mga tao ay Di-maniniwala, kahit pa ikaw ay magsumikap). 
[Yusouf:103] 


Nararapat sa Daiyah na huwag na niyang iisipin, na ang mga tao ba ay makikinig sa kanyang 
pag-aanyaya o hindi, at hindi rin niya dapat pagpapahalagaan, na ang tiyempo ba ay 
sumasang-ayon sa kanyang pag-aanyaya o salungat, Bagkus ang nararapat sa kanya ay ang 
isipin kung paano gagawin ang lahat ng kanyang makayanan sa anumang dahilan upang 
mahikayat ang mga taong yaon, makumbinsi at mahatak sila mula pagkaligaw at pagkalipol 
tungo sa pagtagumpay at pagkapatnubay. 


Sinabi ng Allah: [ оу paid „5 g! iyin 108 luha WE „өндә gi ә all lagb Ой ol ngaa dal Сй Big ] 

{At (Tandaan) nang sabihin ng isang pamayanan mula sa kanila: “Bakit pa ninyo 
pinapangaralan ang isang (Grupo) ng mga tao na ang Allah ang Siyang pipinsala 
sa kanila o magpaparusa ng matinding kaparusahan?” (Ang mga mangangaral) 
ay nagsabi: “ (Ito'y) bilang paghihingi ng paumanhin sa inyong Panginoon 
(Allah), at baka sakaling sila ay magkaroon ng banal na takot sa Allah”.) [Al- 
A'raf: 164] 


Ang pagtitiwala sa Allah, paghangad ng tulong mula sa Kanya at pag-asa sa Kanyang akay 
at saklolo ay dapat magkaroon ito ng malaking basihan sa Daiyah. At ang naturang 
pagtitiwala ang siyang aabot sa kanyang dalawang kamay upang punasan ang luha na 
tumutulo sa kanyang mga mata, sa sandaling ang mga matitigas ang puso ay haharang sa 
landas ng Da'wah, at hangaring itanim ang anumang pagpahirap sa pamamagitan ng 
pagpapalawak nito hanggang sa mapagmuni-muni sa Daiyah na siya ay umabot sa 
nakaharang na daan, at malamang ay di na niya makayanang tahakin ang kanyang daanan 
patungo sa unahan. Kaya ang dapat sa Daiyah ay kanyang maramdaman na para bang ang 
tulong ng Allah ay kasa-kasama niya. At nakatitiyak siya sa kaibuturan ng kanyang puso, na 
kanyang ganapin ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pagpapalawak at 
pagpapalaganap nito, na kahit lagyan pa ng anumang sagabal ang kanyang daanan, sa 
kadahilanang ang Allah ay nagagalak sa kanya sa katumpakan ng pamaraan at kalugod- 
lugod na landas. 


7 за Гаа ЗАЛЫ iae gig alila УШ» äge al] ыз өз ЇЇ aioli 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 igea 


Ang naturang pagtitiwala ang siyang nagpapahiwatig sa sinabi ng Allah: 


[ ойу! 19549 it дез Ugau3T La A6 Iyung lik la Aby dil Де ЈУ Шу ] 
{At bakit hindi kami magtitiwala sa Allah, samantalang pinatnubayan Niya kami 
sa aming mga landas? At katiyakan aming pagtitiisan ang anumang ginagawa 
ninyong pamiminsala sa amin. At sa Allah (lamang) iniuukol ng mga umaasa sa 
Kanya ang kanilang pagtitiwala). [Ibrahem: 12] 


MGA KONDISYON NG PAGDA-DA'WAH SA RELIHIYON NG ALLAH 


1-Ang maniwala tayo ng wagas at maging matapat sa makatotohanang Relihiyon na 
ating ipinag-aanyaya. 

Sinabi ng Allah: [ 235913 s oe a! Ji Te Jai] 

(Naniwala ang Sugo (Muhammad #@) sa anumang ibinaba sa kanya mula sa 
kanyang Panginoon At (gayon din) ang mga Naniniwala). [А1-Вадагаһ:285] 


2-Ang saksihan ng dila ang katotohanan na siyang pinaniniwalaan ng puso. 

Sinabi ng Allah: [ 43453 Y; ы) кыз SUSI! gigi csi Gua 4 ii з, ] 

(At tandaan) nang panghawakan ng Allah ang isang matatag na kasunduan mula 
sa mga pinagkalooban ng mga banal na kasulatan (Mga Hudyo at Kristiyano), na 
dapat ninyong ipaliwanag ito sa mga tao (ang tungkol sa pagdating ni Propeta 
Muhammad @at ang Islamikong kaalaman) At huwag ninyo itong ililihim). [А1- 
Imran: 187] 

At hindi puwedeng tumingin sa pansariling kapakanan upang iwan ang pagda-Da'wah sa 
katotohanan maliban sa mga ilang piling kalagayan. Halimbawa, pagka mayroong 
pinapangambaang maaring sasapit sa kanya, at siya ay natatakot na mapinsala ang kanyang 
buhay dito, kapag inihayag niya ang katotohanan. at kanyang nakikita na ang kaligtasan ng 
kanyang sarili mula sa kapahamakang ito ay magdudulot ng kabutihan sa Da'wah at sa 
panunungkulan sa katotohanan. 

-At kapag tumanggi ang isang tao na magbawal ng masama alang-alang sa katotohanan, 
samantalang sa pagkakataong yaon ay kailangan na kailangan at wala namang nakakapigil: 
tunay na ang taong ito ay walang pagseselos at pagtatanggol (sa katotohanan) at naitataya 
ang kanyang sarili sa kapahamakan. 


3-Sabayan ng pagsaksi ng dila ang pagsasaksi ng gawa: 


Sinabi ng Allah: [ 252 36i 25 ой pls „КЫ! 0g ss Jb „шй дуй] 

{Ipinag-uutos ba ninyo sa mga tao ang kabutihan at inyong kinakalimutan ang 
inyong mga sarili (sa paggawa nito), Samantalang inyong binabasa ang banal na 
Aklat (Ang Torah)! Hindi ba ninyo naiisip? } [Al-Baqarah: 44] 


8 Jalal /äga Їз ЗЫЛЫП iae gig ай УЙ» дэс all зә 26071 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 ige à 


4-Ang pagsaksi na ito ay dapat mangibabaw sa lahat ng uri ng makapartido (Bulag na 
pagkampi). 


[ жй 281 за ae aa NI Ше agb Td Kapu Ng LY GT 40 ыб 10у aT i eit ] 
(O kayong mga Naniniwala! Dapat maging magpakatatag (sa inyong mga 
tungkulin) alang-alang sa Allah, maging saksi sa katarungan, at huwag madala 
ng matinding pagkapoot sa isang grupo ng mga tao upang di kayo makapagpasiya 
ng katarungan, 1раеразїуа ang katarungan, siya itong pinakamalapit sa 
kabanalan ng takot}. [Al-Maidah: 8] 


5-Ang pagsaksi sa Relihiyon ng Allah ay maging sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng 
buhay, kung hinihiling ng pangangailangan ito, pagsakripisyo sa pamamagitan ng 
kayamanan, oras, pagsumikap, sa pamamagitan ng mamahalin at mahahalagang bagay 
alang-alang sa paglingkod sa Islamikong Da'wah. 


Sinabi ng Allah: [= g4) & 513 Uh р ЫЗ да cila J 
{At yaong mga nagsumikap makipaglaban sa Aming (landas), Katiyakan Aming 
papatnubayan sila tungo sa Aming mga landas (i.e. Relihiyon ng Allah - ang 
kaisahan ng Diyos). At katotohanan, ang Allah ay kasama (sa pamamagitan ng 
kanyang habag at pangangalaga) ng Muhsinun (mga gumagawa ng kabutihan). 
[Al-Ankabut: 69] 


PAMAMARAAN NG PAGTUPAD SA NATURANG GAWAIN (DA'WAH) SA 
KASALUKUYANG KALAGAYAN 


Pagka kukuha tayo ng gabay mula sa huwarang ito ng mga Propeta (Nawa ay mapasakanila 
ang kapayapaan) sa kasalukuyang mga kalagayan, maipamamalas sa atin na ang mga 
pangyayaring ating nalalampasan sa kasalukuyang Daigdig ay napapahawig sa kapanahunan 
ng mga Propeta sa iba't ibang kalagayan, at walang pag-aalinlangan na ang aklat ng Allah sa 
tunay na anyo nito ay nananatiling umiiral sa pagitan ng ating mga kamay, kaya hindi na 
nangangailangan ang Daigdig na ito ng pamamatnubay mula sa isang bagong Propeta 
hanggang sa araw ng pagbangon muli. 


Sinabi ng Allah: [ху „9 2-2 ani SIS сай) „Кә “SI LAST agi] 

(Ngayong araw ay ginanap Ko na para sa inyo ang inyong Relihiyon, at binuo sa 
inyo ang Aking biyaya at pinili para sa inyo ang Islam bilang inyong Relihiyon). 
[Al-Maidah: 3] 


Samakatuwid, ang pamamaraang pambatas (Islam) ay ganap na sa atin, at ito ang tanging 
tagapanagot sa pamamatnubay sa nilalang at magpatatag sa mga Muslim sa katotohanan. 


9 alay] [29231 Sala! iae gig аш УШ» dg АШ даа misol 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 igea 


ANG PAGKASUNOD-SUNOD NG ANTAS SA LARANGAN NG PAMAMALAKAD 
SA DA'WAH AT PAGHATID 


Mga saligan ng pagda-Da”wah ng mga Propeta: 

At dahil sa ang mga Propeta (nawa ay mapasakanila ang kapayapaan) ay pinapadala 
kalimitan sa panahon na nagkawatak-watak dito ang pamamalakad ng katotohanan, 
napupunta ang ulo sa paanan, at nakakapagpasiya ang lipunan ng makamangmang na 
pamamalakad. Kung kaya't sila ay nananawagan una sa mga Simulain at nag-aanyaya sa 
mga Saligan, na siyang ginawang pamantayan ng Sambayanang Muslim na dapat tularan. 
At ang mga iyon ay tatlo, ito ay ang mga sumusunod: 


1-Ang paniniwala sa kaisahan ng Allah, sa pamamagitan ng tumpak na paniniwala. 
2-Ang paniniwala sa pagka-Propeta ng mga Sugo, sa pamamagitan ng ganap na pagsunod. 
3-Ang paniniwala sa Huling Araw ng may buong pagtitiwala. 


Ang mga katangian ng pananalita ng mga Propeta sa larangan ng Da'wah: 

Ang pangungusap ng mga Propeta sa kani-kanilang mga tao, sa paglalahad ng Da'wah ay 
mayroong mga kalamangan, ginagawa ng mga kalamangang ito ang kanilang pananalita at 
pangungusap na may dulot at ipikto sa kalooban, at hindi puwedeng hayaan ng sinumang 
Daiyah na nagtatatag ng Da'wah ng mga Propeta at Sugo sa anumang panahon at lugar, ang 
di pag-aalam rito. 


I-Ang mga Propeta noon ay kanilang kinakausap ang kani-kanilang mga tao sa 
pamamagitan ng kanilang sariling salita at wika. 


Sinabi ng Allah: [г 425 214 У Ју) ga Ше 8] 

{At wala kaming isinugo na isang Sugo maliban sa pamamagitan ng salita ng 
kanyang mga tao upang kanyang malayang maipapaliwanag sa kanila). 
[Ibrahim:4] 


2-Ang salita ng mga Propeta ay salitang pagpapaliwanag, kaya kanilang pinipili ang mga 
pamaraan na makabago at pangkasalukuyan, na nagbibigay sa pinatutukuyan nito ng buong 
kaliwanagan at hindi malabo. 


3-At magkagayon pa man, ang bawat isa sa mga Propeta at mga Daiyah na nag-aanyaya 
tungo sa katotohanan ay tumatahak ng libu-libong pamaraan tungo sa kanilang layunin. At 
sa katunayan, ang Qur'an ay isinalaysay ang katotohanang ito sa pamamagitan ng pagsalin- 
salin ng mga iba't ibang talata - ang ibig sabihin nito, ay ang ipaunawa ang isang 
katotohanan, ipaintindi ng madali sa pamamagitan ng maraming paraan at iba't ibang uri. 


4-Ang umapaw ang katapangan at kagandahang loob, Sila ay hindi nakikipag-usap na ang 
tanging kanilang pinapatukuyan ay ang isipan lamang, tulad ng mga Falasifah, о ang ispirito 
lamang tulad ng mga Sufiyyah. Kaya kung bakit ang Sugo ng Allah (&%) pagka siya ау 
nagsasalita, ito'y umiipikto sa puso, sa kaibuturan ng kaloob-looban nito, at kapag siya ay 
nagsasalita namumula ang kanyang mga mata, tumataas ang kanyang boses at tumitindi ang 
kanyang galit hanggang sa para baga siyang tagapagbabala ng kawal, 

Kanyang sinasabi: “Laging handa sa umaga't hapon, maaring darating sa inyo ang kaaway 
sa anumang oras” 


10 аве 1/85 ЗЫЙЫП 2зе элә al pg äga all giglaall ill 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 дәва 


Maliwanag na ang kainitang ito, na namumutawi sa pagsasalita ng Propeta (#) ito'y 
dumarating mula sa ganap na pagtitiwala, may pag-aasa, wagas na paniniwala, at 
pagdamdam sa kalagayan ng tao at kagandaang loob sa kasawiang-palad ng tao. At iyon ang 
siyang pinagkakaiba ng salita ng mga Daiyah sa lahat ng panahon at lugar, at dito 
nagsisimula na naiiba ang totoo sa huwad, ang nag-aanib sa nag-aankin. at ang Daiyang 
makatotohanan sa Daiyah na walang kabuluhan, Nag-aanyaya sa huwad na Relihiyon, sa 
pagkaligaw, at Namamalit. 


5-Kaisahan ng layunin, kung kaya't kanilang ipinupukol ang bawat sibat na nagmumula sa 
kanilang kanlungan sa iisang pinatatamaang deriksiyon. Kaya ang mga Propeta ay nananatili 
sa maayos na pananalita at pag-iisip at mapananaligang pangungusap. 


6-Kanilang namumutawi sa kaliwanagan ng salita at kahulugan, pagdiditalye at pagpapaigsi, 
sa paraan at pamamaraan ng paglalahad, ang kalagayan ng mga kinakausap. 

Batay sa kanyang (#) sinabi: “Maging mapagluwag kayo at huwag magpahirap, magbigay 
ng magandang balita at huwag ang masamang balita na siyang maging dahilan ng 
pagkawatak-watak ng samahan”. 


7-Tunay na lubos nilang nililinaw ang kanilang salita at pinangingilagan ang lahat ng 
anumang maaaring lilitaw sa taong kinakausap, na pagmamataas, pagtanggi, pagkamapilit at 
pagpapanatili (sa pakikipagtalo). 


Sinabi ng Allah: [э 3! 54x 40 LU NG д уэ. Ab wl оуд Ji Tabi] 
(Kapwa kayong (Mousa at Haron) humayo papunta kay Fir-aun. Katotohanan, 
tunay na siya ay humigit na sa hangganan. Kung kaya't kapwa kayong magsabi sa 
kanya ng marahan na pananalita, Baka sakaling siya ay makaalaala at matakot]. 
[Taha: 43-44]. 


At sinabi pa Niya: [ omi a ду „деу 0 е) АЈ ab, bao Ji e31] 
(Mag-anyaya sa landas ng iyong Panginoon sa pamamagitan ng Al-hikma (ganap 
na katalinuhan at karunungan), magandang pangaral, at makipagtalo sa kanila 
ayon sa anumang pinakamainam]. [An-Nahl: 125] 


At hindi sila nagbibitew ng mga salita na nakakasugat sa panrelihiyon na pakiramdam ng 
taong kinakausap, Bagkus tanging inihahalimbawa nila ang ugat ng kanilang walang 
kabuluhang paniniwala sa pamamagitan ng mga maliwanag na katibayan. 


Sinabi ng Allah: [оғ „ә їн dbi gn ai дуз ә одо gl ls Ng] 

(At huwag ninyo laitin yaong mga nag-aanyaya (sa pagsamba sa iba) bukod sa 
Allah at kanilang lalaitin ang Allah, bilang paghigit sa hangganan (kawalan ng 
katarungan) dahil sa kawalan ng kaalaman]. [Al-Anam: 108] 


At sinasagot nila ang kagaspangan ng mga ito sa pamamagitan ng matatamis at marahan 
nilang pananalita. Ginagantihan nila ng mahinhin ang marahas at ng pagkamalambot ang 
katigasan. Dahil ito lamang ang tanging daan na naipapatalab ng Daiyah sa mga puso at 
nakabibighani sa mga kalooban. 


11 gala! [d9 Їч ЗЫЙЫП iae gig аша УШ» Age al] азаа азо 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 iges 


PAGPAPAHALAGA SA KALOOBAN NG KINAKAUSAP SA ЅАМОА ІМС 
INILALAHAD ANG DA'WAH 


Tulad ng buto kahit gaano man ito kasariwa, nangangailangan pa rin ito sa kanyang pag- 
usbong ng maayos na kalupaan at masaganang lupa at angkop na mga klima. Kung kaya't 
ganon din ang salita ng katotohanan, kahit ра man ito'y nagdadala sa loob nito ng likas па 
pang-aakit, samakatuwid nangangailangan pa rin ito, na pangangalagaan ng Daiyah sa 
sandaling inilalahad ang Da'wah ang mga kalagayang pangloob ng kinakausap. 
Samakatuwid ang mga puso at kalooban ay magkakaiba sa pagharap at pagtalikod, sa 
paglago at pagkatamlay, sa pagkagusto at pagtanggi, sa paggawa ng mga malalabong gawain 
at mga kalagayang hinaharap niya at dinadaanan, tulad mismo ng pagkakaiba ng mga 
panahon at klima sa pagka-angkop sa isang bagay o di pagka-angkop rito... 

kung gayon ay nararapat lang sa taong nagtatrabaho sa larangan ng Islamikong Da'wah na 
nasa ganap na kaalaman at malalim na karanasan sa pagkakaibang ito na siyang 
kinabibighanian ng mga puso. Tulad ng pagkakaalam ng mga magbubukid at manananim sa 
pagkakaiba ng mga panahon at pagka-angkop ng mga klima sa iba't-ibang uri ng mga buto 
at butil. 

MGA BATAYAN NG PAGPAPAHALAGA SA KALOOBAN NG KINAKAUSAP. 


Maaring kumuha ng ibang mapapanaligang bagay mula sa pamamaraan ng maka-propetang 
pag-da'wah, at sa anumang dinadaanan nila sa larangan па ito, na mga maka-diyos na 
katuruan. 

Marahil ay aking subukan na ilahad ang ibang mga bagay na kinuha mula rito sa abot ng 
makayanan. At maaring palaguin ng Daiyah sa pamamagitan ng liwanag nito sa iba't-ibang 
saligan na magagamit niya sa kanyang mga kalagayang pan-da'wah, dahil sa totoo lang, ito 
ay nakaugnay sa pangkalahatang makataong pag-unawa. Kaya kapag ang Daiyah ay mabuti 
ang likas niyang pagkatao, tapat ang kalooban, nalalaman ang kanyang pang-da'wah na 
layunin, ang kailaliman nito at ang kalayuan nito. Kaya makakayanan niya kapag inilagay 
niya ang mga iba't-ibang bagay na ito sa kanyang unahan, na siyang ating ipapaliwanag sa 
ngayon, na kanyang maisasagawa sa loob ng maikling panahon, ang malaking hawig sa 
pagitan ng kanyang pang-da'wah na pamamaraan at pang-da'wah na pamamaraan ng mga 
Propeta. 


Ang unang batayan: 

Katotohanan, ang isang bagay ay may iba't-ibang bahagi, maaaring ang nasa ibang bahagi 
nito ay madali na ipinahihintulot, at ang nasa iba ay mahirap na mapait. At kung iyo mong 
ilahad sa kanya ang ikalawang bahagi nito (mahirap na mapait) ay malamang na aayawan 
niya ito at hindi niya tatanggapin at iiwasan niya ito. At kung ilahad mo sa kanya ang unang 
bahagi nito (madali na ipinahintulot), tiyak na kanyang tatanggapin ito ng magandang 
pagkatanggap, makakaakit at makaaaliw sa kanya ito, hindi niya tatanggihan ito ni 
ipawalang bahala. 


Sinabi ng Propeta (#): “Maging mapagluwag kayo at huwag magpahirap, 
Magbigay ng magandang balita at huwag ang masamang balita na siyang maging 
dahilan ng pagkawatak-watak ninyo”. 


At sinabi pa niya #: “Tanging kayo ay isinugo upang maging mapagluwag at hindi 
kayo isinugo upang magpahirap”. 


12 gala! /454 Їч ЗИ de gig ай УШ» ige al] sigla] aiso 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 iges 


Ang ikalawang batayan: 


Ang kanyang panatilihin na ang lahat ng nasa kanyang tungkulin ay, na ang huwag palitawin 
sa taong kinakausap ang makamangmang na pagkapoot. At dahil sa pag-iwas doon, 
nararapat sa Daiyah na kanyang pagmamasdan na sa bawat pamayanan ay may kanya- 
kanyang mga paniniwala, kasabihan at paninindigan, at hindi mabuti ang pagtuligsa rito 
nang prangkahan, at sugatan ang kanilang kalooban, dahil ang prangkahang pagtuligsang ito 
sa mga walang kabuluhang paniniwala sa taong kinakausap ay nagdudulot ng mga 
masamang resulta, kung kaya't maaaring siya ay tatanggi sa pagtanggap ng Da'wah, sa 
kadahilanang ito, at lilitaw sa kanyang sarili ang makamangmang na pagkapoot, at bulag na 
pagkiling batay sa kanyang pinaniniwalaan na mga Simbulo, mga banal na Seremonya at 
mga kaugalian. 


Sinabi ng Allah: [ 25) kas Kar) „93 3ш „йй! Jar Ni] 
(Noong itanim ng mga Di-nananampalataya sa kanilang mga puso ang matinding 
pagkapoot, pagkapoot sa panahon pa ng Kamangmangan]. [Al-Fath: 26] 


At maaring ihahatid siya ng matinding pagka-inis na ito at bulag na pagkampi sa pag-abuso 
sa Daiyah, paghamak at pagmura sa kanya. 

At ang Qur'an ay masidhing ipinaliliwanag ang kahalagahan at kanais-nais na pag-iwas sa 
pagitan ng bulag na pagkampi na ito. 


Sinabi ng Allah: [1.7345 isi JS шу ШС Де „мде Ф all дуз рә Oba aii Iyan Уу] 
{At huwag ninyo kutyaan yaong mga sumasamba bukod sa Allah, at kanilang 
kukutyaan ang Allah bilang pag-aabuso ng walang kaalaman, sa gayon Namin 
pinalamutian sa bawat pamayanan ang kanilang gawain....). [AI-Anam: 108] 
Bagkus ipinag-utos ng Qur'an sa mga Daiyah nito, na kanilang sabihin ang siyang 
pinakamabuti na salita sa paghayag nila sa Da'wah. 


Sinabi ng Allah: 
Suka бда Lay д} gl обали Шы Ol “SG pisi Sy boa рл OLIN DS DULAAN д) эы È ja ULAN! д! у>! AA! yy sota 3; ] 
Сою 39313 Л) ам Де gumalaw Llad АШ; GS Ng А è уы е! ng GG gali 

{At sabihin sa Aking mga alipin, na kanilang sabihin ang siyang pinakamabuti. 
Katotohanan, si Satanas ay naghahasik ng kasamaan, kasiraan sa pagitan nila. 
Katotohanan, si Satanas para sa mga tao ay isang mahayag na kaaway. Ang 
inyong Panginoon ay higit na nakaaalam kaysa inyo. Kung Kanyang 
naisin,kahahabagan Niya kayo, o kung Kanyang naisin paparusahan Niya kayo. 
At hindi ka Namin ipinadala sa kanila bilang isang Tagapangalaga (sa kanilang 
gawain). At ang iyong Panginoon ay higit na nakaaalam sa sinumang nasa mga 
kalangitan at kalupaan. At sa katunayan, ang iba sa mga Propeta ay ginawa 
Naming mas nakahihigit kaysa iba. At Aming ipinagkaloob kay Daud ang Zabur 
(Salmo). [Al-Isra”: 53 - 55] 


13 gala! [9451s ЗЫЙЫП iae gig аш УШ» Ag ЭШ даа aiso 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 igea 


Ang ikatlong batayan: 

Ilan sa mga tao ang siyang kanyang nakaugalian na lumalaki ang usapan sa kanya, at dapat 
ay pangangalagaan ng nagsasalita sa sandaling nakikipag-usap sa kanya ang mga kadakilaan 
nito. At maaaring dadalhin sila ng damdaming ito na kung ang nagsasalita ay kumiling sa 
pakipag-usap sa ganitong pamamaraan, tiyak na magkakaroon sa mga taong yaon ang ganap 
na pagtalikod, pagtanggi at pagkamakasarili. Samakatwid magiging hadlang iyon sa pagitan 
nila at ng pagtanggap sa katotohanan. 

Kaya kanais-nais sa Daiyah na kanyang suriin sa kanila ang puntong kahinaan na ito sa abot 
na makayanan, upang hindi magkaroon ng anumang dahilan na siyang pipigil sa kanya 
upang tanggapin ang Da'wah, at masilayan ang katotohanan sa tunay na pagkatotoo nito. 

At dahil sa layuning ito, inutusan ng Allah si Mousa at Haron (mapasakanila nawa ang 
kapayapaan), 

at Kanyang sinabi: [ i 3 Ska aa) ЫЫ 334) Зу „АР ай де Ji Tas] 

(Kapwa kayong pumunta kay Fir'aun. Katotohanan, tunay na siya ay humigit ng 
hangganan. Kaya kapwa kayong magsabi sa kanya ng isang salitang mahinahon, 
baka sakaling siya ay makapaggunita o matakot (sa Allah) }. [Taha: 43-44] 


At siya ding ipinag-utos ito ng Allah sa ating Propeta Muhammad #, batay sa Kanyang 
sinabi: 

Гое ASI Wyr э ай ШЙ БДР Wa ЫЎ у ng ЫЎ) ÀI ә kany 2] 
{At dahil sa habag mula sa Allah, naging mahinahon ka sa kanila, at kung ikaw ay 
naging isang malupit, mabagsik ang puso, tiyak na sila ay magsilayuan sa paligid 
то; kaya maging mapagpasinsiya sa kanila .....]. [Al-Imran:159] 


Puwera, iyon ay tanging ipinapapahintulot lamang, hangga't hindi sumasalungat sa katayuan 
ng katotohanan, at sa kalagayan ng Da'wah na siyang itinatatag sa paghatid nito. 

At ang Sugo na mapagbigay # ay masusi niyang ipinag-utos sa atin sa pamamagitan ng 
kanyang mga pangaral, na ilagay ang mga tao ayon sa kanilang mga antas, at ibigay sa 
kanila ang kanilang katayuan at karapatan mula sa kagandahang loob, at makipag-usap sa 
kanila batay sa kung ano ang naka-aangkop sa kanilang mga katayuan...atbp. Kaya ang 
pamamaraan na ginagamit sa Maalam (Pantas) ay maliwanag na magkaiba sa pamamaraan 
na ginagamit sa sempling lalaki o mangmang. 

Ang ikaapat na batayan: 

Kanais-nais sa Daiyah na kanyang iwasan ang paglahad ng Da'wah sa kinakausap, kapag 
kanyang nakita na ito ay kumikiling sa pagtanggi at pagpintas atbp. At kapag nailahad sa 
kanya ang Da'wah at nagsimulang magsumikap itong humadlang rito sa pamamagitan ng 
pagpipintas, pagtutuligsa rito at panliliit sa katayuan nito. Ang dapat sa kanya ay tumigil sa 
pakipagtalakayan rito. At ipawalang bahala ito, iiwan niya ito at ang kina-aabalahan nito. At 
siya ay uupo na naghahanap ng magandang pagkakataon. At hintayin ang tamang oras na 
babalik sa kinakausap ang katahimikan, kahinahunan at pagtitimpi. 


14 а Газ а ЗЫГЫП iae элә ali уй» äge ll азаа Gol 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 ägs s 


Sinabi ng Allah: 

agi дә s SIN дм да NG ULA! any Ы гё Шәл» Gd Ipis > mgs sb шы! À огры і 159] 

Г.о) 

{At kapag nakita mo yaong tumutuligsa tungkol sa Aming mga talata (Tanda) sa 
pamamagitan ng walang kabuluhang usapan, samakatwid lumihis ka sa kanila, 
hangga't sa sila ay lumahok ng ibang usapan bukod dito. At kung nagawang 
naipalimot sa iyo ni Satanas, samakatwid huwag kang manatiling makihalubilo 
pagkatapos ng pagpaalaala sa mga taong gumagawa ng Kawalan ng Katarungan] 
[АІ-Апат: 68] 
Nasasaklawan ng talata, ang pagbabawal tungkol sa mga ginagawa ng mga Nagdidibati sa 
patuloy nilang pakikipagtalo, at pakikilahok ng kasama sila hanggang sa umabot sa hindi 
mabuting kalagayan. 
Ang ikalimang batayan: 
At gayon din kanais-nais sa Daiyah na ilahad ang Da'wah, kapag ang kinakausap ay 
abalang-abala sa kanyang ginagawa, tinatalikuran ang lahat liban sa isang bagay na lubhang 
kalugud-lugod ito para sa kanya, mahirap ipapaiwan ito sa kanya tungo sa Da'wah. 
At kahit na ang kalagayang ito ay may pagkaiba sa nauna sa kanya , dahil ang kalagayang 
ito ay walang kalakip na pagtutol at pagpanatili, subalit ang bawat isa sa dalawang ito ay 
nagkatulad, na ang kinakausap ay hindi nakahanda upang makinig at tumanggap ng aral. 


Nasaad sa Sahih ni Al-Bukhari, nai-ulat ni Abdullah bin Abbas (kalugdan nawa 
silang dalawa ng Allah) kanyang sinabi: “Kausapin mo ang mga tao sa tuwing 
Biyernes ng isang ulit, at kung ayaw mo ng isang ulit, dalawang ulit at kung gusto 
mo ng madalas, tatatlo. At huwag mo paiinipin ang mga tao sa Qur'an na ito, at 
ayaw kong matagpuan kita na pumupunta sa mga taong abalang-abala sa isang 
usapin na kanilang pinag-uusapan, At ikaw ay mangaral na siyang magpabigat sa 
kanila. At madudulutan mo sila ng pagka-inip. Subalit, tumahimik ka. At kapag 
inutusan ka nila, samakatwid kausapin mo sila at kanilang inaasam-asam na ito. 


Ang ikaanim na batayan: 

At huwag na huwag palalampasin ng Daiyah na kanyang pagtuunan ng pansin ang huwag 
gumawa ng hakbang na siyang maging dahilan sa pagkainip ng kinakausap at pagka maging 
makulit nito, sa pamamaraan ng pag-uulit-ulit at pagliguy-liguy na wala namang napapala 
rito. O ang pamamaraang iisang salita na hindi naman naiiba at nababago. At tumatalakay sa 
iisang kaparaanan na walang kabuhay-buhay. 

At talagang napatunayan na ang Sugo ng Allah (Ж) at ang kanyang mga tagasunod ay lubos 
na kanilang pinapangalagaan iyon at minamatyagan ng maigi. 

Nai-ulat ni Shaqiq, sinabi niya: “Ang dating kaugalian ni Abdullah bin Mas-oud 
(Kaawaan nawa siya ng Allah) ay kanyang pina-alalaanan ang mga tao sa tuwing araw 
ng Huwebes. At sinabi sa kanya ng isang lalaki: “O Abu Abdul Rahman kung pupuwede 
lang sana sa iyo ay bigyan kami ng pangaral sa bawat araw. Kanyang sinabi: “Sa totoo 
lang ang nakapipigil sa akin hinggil doon ay aking kinasusuklaman na akin kayong 
madudulutan ng pagka-inip at bukod pa doon ay aking iniaalinsunod sa inyo ang tamang 
pagkakataon para sa Aral, tulad ng ginagawa ng Sugo ng Allah (48) na kanyang 
iniaalinsunod sa amin ang tamang panahon para sa aral, sa pangangambang 
madudulutan kami ng pagka-inip”. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim. 


15 alasi / 9-35] ЗЫЛ 2де gig alila Pg ige al] guiglarill „азы 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 дока 


Ang ikapito na batayan: 


Kanais-nais sa nagtatrabaho sa larangan ng Da'wah, na siya ay maging ganap na handa 
upang ipunla ang Da'wah. Sa tuwing kanyang matyempuhan ang kanyang magandang 
pagkakataon. At may kalakip na masusing pagsusuri na hindi siya dapat nalalampasan ng 
isang magandang pagkakataon, ni nawawalan ng isang magandang okasyon. 

Ang pinakamainam na isang halimbawa niyon ay: ang ginawa ng Propeta ng Allah na si 
Yousuf (mapasakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan), at sa katunayan ito'y 
paditalyeng ikinuwento ng Qur'an.” 


Y JG чај ya Diy Ut Аы ks aa „ШЙ ISE is gy Gab Jai GILING ia nasi gii di aari JB OLS gprs! ana Jag ] 
mala! ШЫ dka шалу OAS „л EIU „лз йу орар У agb Мә SG 2! ш) е lao 9 oi NG Шш Ао NI li alab ЫХ 
Kai „е оў li li AO Ы душу У „Шш Si 0 Gui Abg LAG 4! iab ya US 5 5 рә бу #5) ОЇ Ш ОЙ» ma ping Frag 
PSÍ S gadi! май Шэ гы! YI ыы NT aai УР ә) О) olal ә Ng DI 1 Ta GUT? ый Lagayan samal NI 82 ya Озал) la. уф! д>! 
[оао а GAI А айай, ә lali STS да NI lg yao ayy ind LSI Tal уй „шә L Ogala У НЫ 


(At dalawang binatilyo ang kasama niyang pumasok sa bilangguan. Sinabi ng isa 
sa kanilang dalawa: “Katotohanan, nakita ko ang aking sarili (sa isang panaginip) 
na pumipiga ng alak. At sinabi ng isa: “Katotohanan, nakita ko ang aking sarili 
(sa isang panaginip) na ako'y nagdadala ng isang tinapay sa ibabaw ng aking ulo, 
na kinakain ng ibon ito. Ipabatid mo sa amin ang pagpapakahulugan nito. 
Katotohanan, aming nakikita kang kabilang ng mga Muhsinun (mga masigasig 
gumawa ng kabutihan, mga bihasa magbigay ng pagpapakahulugan sa mga 
panaginip). Sinabi niya: “Walang darating sa inyong dalawa ng anumang pagkain 
na itinutustus sa inyo kundi aking ipabatid sa inyong dalawa ang 
pagpapakahulugan nito (ang uri at katangian nito) bago dumating sa inyo. Ang 
mga iyon ay mula sa mga itinuro sa akin ng aking Panginoon. Katotohanan, aking 
iniwan ang Relihiyon ng isang grupo ng mga tao na hindi naniniwala sa Allah, at 
sila yaong mga di-Naniniwala sa huling Araw. At aking sinunod ang Relihiyon ng 
aking mga magulang, si Ibrahem, Ishaq at Ya'qub, hindi nararapat sa amin ang 
magtambal sa Allah ng anuman, iyon ay mula sa karangalan ng Allah sa amin at 
sa mga tao, subalit ang karamihan sa mga tao ay hindi tumatanaw ng utang na 
loob. O kayong dalawang kasamahan ng bilangguan, ang mga iba't ibang mga 
Panginoon ba ay mas mainam o ang Allah, ang lisa, ang Tagasupil? Wala kayong 
sinasamba na bukod sa Kanya maliban sa mga pangalan, na kayo ang siyang 
nagbigay ng pangalan ng mga ito, kayo at ang inyong mga magulang. Hindi 
nagbaba ang Allah dito ng anumang katibayan. Walang kapasiyahan kundi sa 
Allah, Kanyang ipinag-utos na huwag kayo sumamba maliban sa Kanya, iyon ang 
matatag na pananampalataya, subalit ang karamihan sa mga tao ay hindi 
nalalaman.. o kayong dalawang kasamahan ng bilangguan, isa sa inyo, 
samakatwid ay maghahandog ng inuming alak sa kanyang Panginoon. At ang isa, 
ay ipapako at kakainin ng ibon ang nasa kanyang ulo. Naipagpasiya ang paksang 
bagay na siya itong inyong itinatanong }. [Yousuf: 36 - 41] 


16 уам [d9 Їч ЗЫЛ iae әсә ais УШ» ige all аА әј] 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 453 


Samakatuwid ang kalagayang ito sa bawat ditalye ng paliwanag nito: ay may dalawang 
lalaki na pumasok sa bilibid at kanilang nakita sa panaginip ang kataka-takang pangitain. 
Kaya sila ay natatakot mag-uusisa sa katotohanan nito na siyang tinatabingan ng pangitaing 
ito. Kaya nang makita nila si Yousuf (mapasa kanya nawa ang kapayapaan) sa gitna ng mga 
bilangguan na yaon. Ang nag-iisang lalaki na maaaring makakatulong sa pangangailangan, 
kaya inilahad nila ito sa kanya. Samantalang inililihim nila sa kanya ang lahat ng 
pagpitagan, pagdakila, pagpahalaga at paghanga, subalit si Yousuf (mapasa kanya nawa ang 
kapayapaan) ay hindi siya nagmadali sa pagbigay ng sagot. At hindi siya nasasapatan sa 
pagtugon lamang ng pangangailangan. At hindi niya sinasamantala ang pagkakataong ito, na 
ang kanyang pagkatao ay naging dakila sa harap ng kanilang mga mata, о sa pagtamo ng 
kanilang paghanga, o sa pagkamtan ng sariling kapakanan, bagkus kanyang pinahalagahan 
ang marangal na mamahaling sulyap na ito ng dalawang lalaki. Kaya gagamitin niya ito sa 
pagpalaganap ng Da'wah. 


At ito ay maitutupad batay sa nilalayun sa sandaling ang pamamaraan ay nagpapahiwatig na 
ang salitang pan-Da'wah ay umuusbong mula sa ugat ng paksang usapin, na ito ay nag- 
simula sa pagpapakahulugan ng panaginip. Na siyang nagtuturo sa dalawang bagay na 
mahalaga: 


I-Katiyakan, nararapat sa Daiyah na mag-oobserba ng magandang pagkakataon upang 
ipalaganap ang Da'wah, tulad ng pag-oobserba ng mga mambubukid sa pagbuhos ng ulan, 
pagliwanag ng himpapawid at pagka-angkop ng mga klima. 


2-Kapag pinagkalooban siya ng Allah ng magandang pagkakataon, na umaayon sa paglahad 
ng Da'wah, samakatwid ay hindi nararapat sa kanya na kanyang palampasin ito, nang nag- 
aaksaya ng panahon, bagkus samantalahin niyang gamitin ito sa higit na malaking hangarin 
at dakilang layunin. 


Ang ikawalong batayan: 


Kapag nadama ng Daiyah sa kinakausap ang pagkamapilit at paliguy-ligoy, ang dapat sa 
kanya ay layuan ang lahat ng paraan na maaring makakadagdag sa pagkamapilit nito sa 
pagkaligaw at pag-ayaw sa katotohanan, at kanyang pagsikapan na mailahad sa kanya ang 
katotohanan sa pamamagitan ng matinong pamaraan. Kanyang takpan sa taong ito ang mga 
pinto ng pagpanatili at kanyang buksan ang bubungan ng kabutihan at patnubay. At kanyang 
papaghangain ito, walang matagpuan na anumang paraan upang umiwas sa kinatatayuan 
nito, ni makatagpo ng anumang kasagutan kapag kasing bundok na ang kalabisan nito, at 
hindi makapag-ari ng kapangyarihang pag-ibahin ang pagitan ng mabuti at masama, noon pa 
man. At sa katunayan naitala na ng Qur'an ang talakayang naganap sa pagitan ni Ibrahem 
(As) at sa isang haring kapanahunan niya. 

Sa katunayan, ito ang pinakamainam na halimbawa na gusto nating ipaliwanag sa 
kasalukuyan. 


17 gala! [94 ЗЫ dae gig эй УШ» 29 зәл ЇЇ аз ЫП 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 igea 


Sinabi ng Allah: 

Cls е»! ШЇ JG С ar GI ш) Ali] JG У ШЫ) dil oT ойл, è ен с gi d! КИЕ 

C oI эй) ЫЧ dilg A5 АЙ agd ga oa Цы СИ Gali ga Ыы Gb ÀI Оф aly! Ш% 
(Hindi mo ba napagmasdan yaong nakipagtalo kay Ibrahem tungkol sa kanyang 
Panginoon, dahil sa ipinagkaloob sa kanya ng Allah na kaharian? Noong sinabi 
ni Ibrahem (sa kanya): “ang aking Panginoon ang Siyang nagkakaloob ng buhay 
at nagdudulot ng kamatayan”. Kanyang sinabi: “Ako ay nagkakaloob (din) ng 
buhay at nagdudulot ng kamatayan”. Sinabi ni Ibrahem: “Samakatwid 
katotohanan, ang Allah ay Kanyang pinasisikat ang araw mula sa silangan, kaya't 
pasikatin mo ito mula sa kanluran. At namangha yaong nagtatwa. Samakatwid 
ang Allah ay hindi nagpapatnubay ng mga taong gumagawa ng kawalang- 
katarungan]. [Al-Bagarah: 258] 


Katotohanan, ang patunay na naihandog ng Propeta ng Allah na si Ibrahem (As) ay hindi 
nag-pauga sa kalabisan ng hari, at para kay Ibrahem (As) ay puwede niyang ilahad ulit ito sa 
kanya, susundan at bubulain sa pamamagitan ng tumpak na sagot na nakaaakit. Subalit hindi 
niya ginawa iyon, sa kadahilanang ito ay sumasalungat sa mahusay na pamaraan na siyang 
ipinag-uutos ng mahusay na Qur'an na manatili dito. 


Sinabi ng Allah: (= л AU pilang dinali Жа gali KASO Әу ka SI Ф21) 


(Mag-anyaya sa landas ng iyong Panginoon sa pamamagitan ng mahusay na 
pamaraan at magandang pangaral, at makipagtalakayan sa kanila sa kung ano 
ang pinakamahusay). [An-Nahl: 125] 


At lalo na pagkatapos na matiyak ang kalooban ng kinakausap - ang Hari - at anumang 
kalikasan nito sa pagkamapilit sa kabulaanan, at pagkapihado sa kasamaan. 


ANG DAIYAH AY MAY PARTIKULAR NA KALAMANGAN: 


Katotohanan, ang bawat isang Muslim ay inuubliga sa pagda-Da'wah ayon sa abot ng 
kakayahan. 
Sinabi ng Allah: (Кый 35 дуз алей Оз al ү алу si ө Бал оса јај) Dgiajally ) 


(Ang mga Mananampalatayang lalaki't babae, sila sa isa't isa ay Auliya’ 
(Tagapagtanggol at Tagatulong) ng bawat isa (sa kadahilanang) kanilang ipinag- 
uutos ang mabuti at ipinagbabawal ang masama]. [At-Tawbah: 75] 


At sinabi ng Propeta (48): “Ang sinuman sa inyo ang nakakita ng isang masama, 
samakatwid ay dapat niyang hadlangan ito sa pamamagitan ng kanyang kamay, at 
kapag hindi niya kaya, kung gayon ay sa pamamagitan ng kanyang dila, at kapag 
hindi niya kaya, samakatwid ay sa pamamagitan ng kanyang puso, subalit iyon 
ang pinakamahinang Pananampalataya”. Isinalaysay ni Muslim. 


18 јава ЇЇ [943I ЫЛ 2де gig эй ШӘ äge all діа ао] 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 igea 


Kaya ating buksan ang pinto ng Da'wah sa mga katunggali nito upang maitatag ang 
obligasyong ito at ang dakilang tungkuling ito sa lahat ng tao. At sa oras ding iyon ay 
nababahagian ang ilan sa mga tumugon ng masidhing pagsumikap sa pagtuturo at pang- 
Islamikong tumpak na kasanayan, na nagtatatag batay sa katuruan ng Aklat (Quran) at 
Sunnah, at ating ihanda sila ng ganap at matatag na paghanda upang sila ay magtatag sa 
napakahirap na tungkuling ito ng matibay na pagtatag upang mapasa kanila ang pagsunod at 
pagdala ng katungkulan, tulad ng nasa mga ninuno nilang Propeta at Sugo at naunang 
Pamayanan. Kung kaya't ang Allah ay Kanyang pinili ang pinakamabuting tao para sa 
kanyang Da'wah. 


At kanyang pinalamang ang Pamayanang ito sa mga natira o ibang nilalang, at binigyan sila 
ng kapangyarihan, kakayahan at lakas ng pang-akit, at binigyan sila ng kaalaman at 
katalinuan na hindi pa Niya naibigay sa iba, ang lahat ng iyon ay bilang pagtatanggol, 
pagtulong at pagparangal sa kanila. At bilang pagpatanyag sa kanilang Da'wah. 


Pagkatapos, sumunod sa mga Propeta at Sugo ang mga Auliya’ (Tagapagtanggol at 
Tagatulong) ng Allah mula sa mga Pantas at Daiyah sa pagdala ng mga katungkulan ng 
Mensahe at pagdala ng Da'wah. Kung kaya't kanilang minana ang pamana ng mga Propeta, 
Subalit ang mga Propeta ay hindi nagpamana ng isang Dinar ni Dirham, datapuwat ang 
tanging kanilang ipinamana ay kaalamam, kaya ang sinumang kumuha nito, samakatwid 
kanyang nakamtan ang maraming suwerte. 


At dahil dito, katotohanan, ang Pamayanan sa kasalukuyan ay hindi nangangailangan 
maliban sa mga Daiyah na lumaki sa mabuti't matatag at magandang kasanayan upang sila'y 
makapagtatag sa katungkulan at upang mapasakanila ang pagtanggap at lakas ng pang-akit. 
Kakailanganin natin sa panahong ito ang mga Daiyah na may partikular na kaparaanan. 
Matapat sa kanilang Panginoon, sa kanilang sarili at sa kanilang pagda-Da'wah, sila ay 
nagsasakripisyo sa pamamagitan ng lahat na mamahalin at mahalaga alang-alang dito at sa 
landas nito. 


Ang Allah ay Kanyang pinili sa Kanyang Da'wah ang pinakamainam sa mga nilalang, at 
Kanyang sinanay , pinawagas at pinadalisay sila sa pagdala ng Kanyang Mensahe. 


19 gala ЇЇ [29451 ЗЫЙЫП дас gig ski УШ» dge all аА misoli 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 igas 


ANG MGA PANANGGALANG NG DAIYAH: 


UNA-LAKAS NG UGNAYAN SA АШАН: - kapuri-puri Siya - ; ang Daiyah ay tagaturo 
sa kabutihan, at taga-gabay tungo sa patnubay, ang kanyang tanging layunin ay ang ipakilala 
sa mga tao ang kanilang Panginoon, upang sila ay magtagumpay sa kaligayahan ng Mundo 
at huling araw. At dapat sa kanya ay pagtibayin ang kanyang ugnayan sa Allah sa 
pamamagitan ng wagas na paniniwala at matatag, at italaga ang kanyang Pananampalataya 
upang magtatatag ng buong panunungkulan sa kanyang Panginoon, at lubos na pakipag- 
ugnayan, at labis na pagtitiwala sa Kanya. At ganap na pagsuko sa lahat ng mga naiparating 
Nito nang walang pag-aalinlangan, pagdududa at paninisi, upang ang Da'wah sa 
pamamagitan niyon ay mamumutawi sa kanyang salita at gawain, at lahat ng iyon ay 
magiging madali at magaan sa kapahintulutan ng Allah. 

Ang ilan sa mga mahayag na pagkalakas ng ugnayan sa Allah, ay ang mga sumusunod: 


A-Pangalagaan ang mga obligasyon sa Islam, at pagtatag sa takdang oras nito at ayon sa 
tamang pagka-atas nito. 

B-Ang pagdubli ng pagsumikap, pagsanay ng sarili sa pagdadagdag ng sagana ng kabutihan, 
na karangal-rangal at kagiliw-giliw sa Islam, tulad ng mga dasal na kusang loob, lalung-lalo 


na ang pagtatag sa dasal na panggabi, pag-aayuno sa araw ng Lunes at Huwebes, at tatlong 
araw sa bawat buwan, pamamahagi ng kawanggawa, at pamimigay sa landas ng Allah atbp. 


At ang Allah, - Kapuir-puri Siya at Kataas-taasan - ay pinagbibilinan ang Kanyang mga 
Propeta sa pagdaragdag ng baunang ito upang makatulong sa kanilang landas na pan- 
Da'wah. Sa katunayan pinagbilinan ng Allah si Musa at si Haron (mapasa kanila nawa ang 
kapayapaan) 


Batay sa Kanyang (Allah) sinabi: ( 853 9 Gi V9) 
{At kapwa kayong huwag kumupas sa paggunita sa Akin}. [Taha: 42] 


At sinabi pa Niya: ( «555 3538) 
(Kaya't gunitain ninyo Ako't gugunitain Ko kayo]. [Al-Baqarah: 152] 


At sinabi pa ng Allah tungkol sa paglarawan sa mga Mananampalataya: 
GING igol! Gi д Oa Sing өнү дез 125993) Lat D D3 So AN) 
(| lie LG lib УРЫ ММА ш» ЬЫ) 
(Sila yaong gumugunita sa Allah nang nakatayo at nakaupo, at nakahiga sa 
kanilang tagiliran, At nagmumuni-muni sa sangnilikha ng mga kalangitan at 
kalupaan. O aming Rabb! Hindi mo nilikha ito ng walang kabuluhan, Kapuri-puri 
Ka, kaya't pangalagaan Мо kami sa kaparusahan ng Apoy]. [Al-Imran: 191] 


2031517450 ЗЫЙЫП ае элә ali Йу ige all ДАЗ зо] 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 iges 


Ang Propeta natin na si Muhammad (#4) ay itinatatag ang gabi hanggang sa namamaga ang 
dalawa niyang talampakan. 


Naiulat ni Aisha (nawa ay kalugdan siya ng Allah): katotohanan, ang Propeta (4) 
ay nagtatatag sa pagtayo sa ilang bahagi ng gabi hanggang sa magkawatak-watak 
ang dalawa niyang talampakan, kaya't aking sinabi sa kanya: “Bakit ginagawa mo 
pa ito O Sugo ng Allah, samantalang sa katunayan, pinatawad na sa iyo ng Allah 
ang anumang nauna mong kasalanan at huli”. Kanyang sinabi: “Hindi ko ba 
dapat kalugdan na ako ay maging isang alipin na kalabisang tumatanaw ng utang- 
na-loob”. 

Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim. 


At naiulat ni Abu Hurairah (kalugdan nawa siya ng Allah) siya ay nagsabi: 
“narinig ko sa Sugo ng Allah (#8) na kanyang sinasabi: [Sa ngalan ng Allah, 
katotohanan, tunay na ako ay humihiling ng kapatawaran sa Allah at nagbabalik 
loob sa Kanya sa isang araw ng pitumpong ulit]. 

Isinalaysay ni Al-Bukhari 


Kung kaya't nararapat sa Daiyah na siya ay palaging gumugunita sa Allah - kapuri-puri Siya 
- at lumayo sa lahat ng anumang naka-aabala sa kanya sa kanyang Panginoon at sa kanyang 
katungkulan. 


Kung nais niya, maaring sa pamamagitan ng kanyang kayamanan at anumang nasa kanya, at 
kung siya ay matakot dapat ay sa Allah lamang at sa Kanyang kaparusahan, kung siya ay 
sisilung dapat ay sa Allah lamang, sa lahat ng bagay. At kung mangamba dapat ay sa Allah 
lamang sa lahat ng bagay. 

At sa kaparaanang ito tumahak ang mga Propeta at ang mga Banal. Kung kaya't kapag may 
naganap na suliranin, sila ay umiwas tungo sa pagdarasal, panalangin, at wagas na pagbalik 
loob. At ang pagsilong sa Allah - Kapuri-puri Siya - ay anong bilis ng pagkapawi ng 
kalungkutan at kapighatian, at dumarating ang tulong at kaligayahan. 


Mga bunga ng lakas ng ugnayan sa Allah - Kaluwalhatian Siya at Kataas-taasan: 

Ang pagkamtan ng malalim at matatag na Pananampalataya para sa Daiyah: 

Samakatwid ang Pananampalataya sa Lingkod ay tulad ng hintuturo sa metter ng sasakyan 
sa tuwing nadadagdagan ang tulin ng sasakyan, kaya gayon din ang Pananampalataya ng 
Lingkod na sa tuwing nadadagdagan ang parte ng pagsunod at pagsamba ay lumakas ang 
naturang Pananampalataya at tumaas ang kaloobang yaon, at sa tuwing lumiliit ang parte ng 
mga mabubuting gawain ay humina ang kalooban at tumamad at umaatras ang naturang 
pamantayan. 

Sinabi ng Allah: Just ss 2) { bug Hisy BU pg Шу} 

(At kapag binasa sa kanila ang Kanyang mga Talata, nadadagdagan nito sa kanila ang 


Pananampalataya.....). AI-Anfal: 2 


Hi li ашкы Gf gil BS) 


At sinabi pa Niya: 29 5s 4 { ище + 
(Siya ang nagbaba ng kapanatagan sa puso ng mga Mananampalataya, upang sa gayon ау 
madadagdagan sila ng Pananampalataya sa kanilang Pananampalataya). Al-Fath: 4 


21 зац доа ы ЗЫЙЫП dae өзә alila ige gigLaill pio] 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 ауса 


PANGALAWA: ANG PAGTUWID NG DAIYAH SA KANYANG SARILI: 


Mag-umpisa ka sa iyong sarili, ito ang simbulo ng Daiyah na nagtatagumpay. At isa sa 
pinakatanyag na mga pananggalang ng Daiyah na naghahangad na ituwid ang kapwa niya, at 
nag-aanyaya sa kanila tungo sa Allah na ang dapat sa kanya ay mag-umpisa sa kanyang 
sarili, mag-umpisa siya sa pagtuwid nito at pagsisiyasat rito sa gawa, at palagian niya itong 
pasusukuin upang hindi magkakaroon ito ng anumang puwang na siyang pagsasakatuparan 
ni Satanas sa kanyang pag-uudyok, kaya't mabibigyan niya ng kasiraan ang kanyang gawain 
at mawawalan ng saysay ang kanyang pagdada'wah. Ito ay dahil sa ang mga tao ay nag- 
uukol ng paningin sa Daiyah sa lahat ng bahagi ng kanilang katawan, hindi ang kanilang 
mga mata lamang. At palagian nilang sinisiyasat at pilitang inaalam sa kanya ang lahat ng 
kanyang pagkakamali at kapintasan, maging maliliit nito o malalaki. 

At kadalasan ang mga tao sa lahat ng panahon sila ang higit na naghahangad sa Daiyah at 
nangangailangan sa kanya kaysa paghahangad niya sa kanila at pangangailangan sa kanila. 
Sinabi ng Allah: £ suas å! a a 3, 15 ag } 

{ (At ito) ang kaparaanan ng Allah (sa mga naunang pamayanan) na siyang lumipas na 
noon, at hindi ka kailanman makatagpo sa kaparaanan ng Allah ng anumang 
pagpapalit). Al-Fat'h (48):23 

kaya't kapag naramdaman ng Daiyah sa kanyang sarili ang isang katiting na kakuriputan 
halimbawa, nararapat sa kanya na lunasan niya ito kaagad, upang hindi mabunyag bilang 
halimbawa sa pagitan ng mga tao. Samakatuwid ang Daiyah kapag pinabayaan ang kanyang 
sarili at hindi niya ginamot ang kanyang sariling kapintasan, paano niya makakayanang 
gamutin ang kapintasan ng iba sa kanya. Kung kaya't dahil dito ang mga Propeta ay 
lubusang inuusig ang kanilang mga sarili nang may kahigpitan kalimitan sa kanilang 
kalagayan. At pagkatapos ay kanilang dinidisiplina ang pinakamalapit na tao sa kanila, mula 
sa sambahayan at anak ukol dito. 

Sinabi ng Allah: ( As kis 8-20 Mai poig) 

(Utusan mo ang iyong sambahayan sa pag-Salah, at magtiis dito). Taha: 132 


IKA'TLO: ANG KAALAMAN AT KARUNUNGAN: 

Katotohanan, ang katangiang ito ay isa sa napakahalagang katangian na dapat magkaroon sa 
Daiyah. Samakatwid dapat sa Daiyah ay ang mag-aanyaya ng nasa sapat na kaalaman, 
patnubay at patunay. Kung kaya't ang Daiyah ay labis na nangangailangan ng malaking bahagi 
ng kaalaman, karunungan at katalinuhan, pag-iisip at pag-uunawa upang sa siya ay lubusang 
malaya sa kanyang pagdada'wah ng may malaking pagtitiwala pagkatapos ng pagtiwala sa 
Allah. Kung kaya't dito nagsimula na ang mga katuruan ng Qur'an at tamang Sunnah ay 
dumating na kapwang ipinagtutuunan ng pansin ang kahalagahan ng pagtiwala sa 
pananampalataya ng Allah at kapwang nagtatagubilin dito. 


Sinabi ng Allah: ‹ 225 уй opale il gay В) 
(Sabihin (O Muhammad #8): “Magkatulad ba yaong mga nakakaalam at yaong mga hindi 
nakakaalam). Az-Zumr: 9 


Sinabi pa Niya: ‹ => у ый, pS шл AN di abay 
fItinataas ng Allah yaong mga nanampalataya sa inyo at yaong mga pinagkalooban ng 
kaalaman ng mga matataas na antas). Mujaadalah: 11 


22 різ 31/3940 ЗЫЛ дас gig 3143019 ige all giglaill „азо 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 igea 


At ang kasabihan ng Propeta (2): “O sangkatauhan, ang kaalaman ay tanging sa pamamagitan 
ng pag-aaral at ang pag-unawa ay sa pamamagitan ng malalim na pag-unawa, kaya ang 
sinumang naisin ng Allah na pagkalooban ng kabutihan ay Kanyang pauunawahin sa 
Pananampalataya, at ang mga Pantas ang tanging lubos na natatakot sa Allah mula sa Kanyang 
mga alipin”. Isinalaysay ni Al-Bukhari 


IKA-APAT : ANG KATAPATAN. 
Ang katapatan ay siyang puno't dulo ng lahat ng bagay, ang pagkawala nito ay siyang 
magpapawalang saysay sa gawain maging anuman ito. Samakatwid ang katapatan sa likas na 
katotohanan nito ay lakas na Pananampalataya na siyang pipigil sa kumakatawan nito sa 
pagpapalabis sa walang kabuluhang mga hangarin at tuluyang pagharap sa Allah sa 
pamamagitan na ang layunin sa gawain ay para sa Kanya. 
Ang kahulugan na ito ang siyang pinapatukuyan sa kasabihan ng Allah : 

( Ш мй a) ае dil paka Y ya Les ) 
{At walang ipinag-utos sa kanila kundi upang kanilang sambahin ang Allah nang buong 
katapatan sa Pananampalataya para sa Kanya Hunafaa' (na lumihis sa walang kabuluhang 
mga Pananampalataya tungo sa tumpak na Pananampalataya)). Al-Bayyinah: 5 


At sa kasabihan ng Propeta #: “Ang mga gawain ay tanging nakabatay sa mga layunin, at ang 
bawat tao ay ayon sa kanyang nilayon”. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim. 


IKALIMA: (AL-QUD'WAH) ANG PAGKA-HUWARAN (model for imitation). 
Katotohanan, ang katangian ng pagka-huwaran at ang pag-sasaayos ng Daiyah sa kanyang 
sarili at kalagayan ay dalawang mukha sa iisang gawain halos. Kung kaya't kapag naisaayos ng 
Daiyah ang kanyang sarili at kalagayan, siya ay magiging isang huwaran para sa pinag- 
dada'waan sa pamamagitan ng kanyang gawain bago ang kanyang salita. 


Sinabi пі Al-Raziy: Ang Qud'wah ay kasing kahulugan ng Al-Uswah (Pagtutulad), at ang 
Uswah ay may dalawang uri: 
1-Magandang pagtutulad. 
Batay sa sinabi ng Allah: ( 3731 p315 dil gy DS а] kuman Bai Ф Јуну 3 SI ОГАШ) 
(Sa katunayan, ang Sugo ng Allah para sa inyo ay isang mabuting huwaran sa sinumang 
hinahangad ang Allah at ang huling araw). Al-Ahzab:21 
2-Masamang pagtutulad: 
Tulad ng pagsabi ng mga Mushrik noong inanyayahan sila ng mga Sugo: 

( Ф949 ка) AS Uly Kal AG UST lilang Ш 198 LY 
(Bagkus! ang kanilang sinabi: “Katotohanan, aming natagpuan ang aming mga magulang 
(na sumusunod) sa isang tumpak na daan at pananampalataya, at kami ay tunay na 
magpapatnubay sa aming mga sarili (susunod) sa kanilang mga yapak). Zukhruf : 22 


23 alal [ga ЗАЛЫ dae gig эй ШЙ» Age al] sigla] Gol] 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 iges 


IKA-ANIM : ANG KAHINAHUNAN AT KAGANDAHANG-LOOB. 
Ang mga tao ay kinapopootan ang kalupitan at ang may taglay nito at kanilang iniiwasan ang 
mabagsik at ang may taglay nito. 


Batay sa sinabi ng Allah: 

AIN G angg ag Ailg уре ASI Шу» рә IN ОШ) БДР (ЁЗ 25 $у ый CA dl ga kany lad) 
{At dahil sa habag mula sa Allah ay naging malambot ka sa kanila, at kung ikaw ay naging 
isang marahas, mapusok ang puso, tiyak na sila ay magsilayuan sa iyong paligid. Kaya 
maging mapagpaumanhin sa kanila at humiling (sa Allah) ng kapatawarab para sa kanila, 
at makipagsanggunian sa kanila tungkol sa bagay-bagay). Al-Imran: 159 


Ang pag-aanyaya ng Daiyah ay hindi dapat maging hiwalay sa mga tao, ni itatag ang patunay 
laban sa kanila, bagkus kunin niya ang lahat ng dahilan na siyang maghahatid sa kanilang 
pagkapatnubay. 


Kaya ang Daiyah ang siyang pinatutukuyan sa sinabi ng Allah: 

(т> д3 К 59142 быз Ја SAI ПУ uni ли BIN 
(Itaboy (ang masama) sa pamamagitan ng higit na mabuti, at kung nagka gayon, yaong 
nasa pagitan mo at sa kanya ay pagkapoot, siya ay (maging) parang isang matalik na 
kaibigan). Fussilat: 34 


Nai-ulat ni Anas - kalugdan nawa siya ng Allah - kanyang sinabi: “Ako'y naglalakad noon 
kasama ng Sugo ng Allah #, at siya ay nakasuot ng isang balabal na magaspang ang kuwelyo 
na yari sa Najran, at inabutan siya ng isang arabo na taga-Disyerto at agad siya ay hinatak sa 
kanyang balabal nang pagkalakas-lakas na paghatak, at ako'y napatingin sa ibabaw ng balikat 
ng Sugo ng Allah #8, at tunay na bumakas ang kuwelyo ng balabal dito sa tindi ng kanyang 
pagkakahaltak. Pagkatapos ay kanyang sinabi: “O Muhammad, ipag-utos mo para sa akin (na 
bigyan ako) mula sa kayamanan ng Allah na nasa iyo! Kaya siya ay napalingon sa kanya at 
tuluyang tumawa, pagkatapos ay kanyang ipinag-utos na bigyan ito ng kaloob”. Isinalaysay ni 
Muslim. 


At kapag taglay ng kagandaang-loob ang kalamangan na ito, at taglay ng kahinahunan ang 
karangalan na ito. Magkagayon, sikapin mo aking kapatid na Daiyah na maging mahabagin sa 
iyong pag-aanyaya sa mga tao, maamo sa kanila upang ang pagmamahal ay mapasa iyo ng 
lubusan. At ang pagtiwala sa iyo ay labis-labis at dakila. At ang ipikto mo sa mga tao ay labis 
na malayo ang maabot. 


24 ры ЇЇ äga sll; ЗАЛЫ iae gig alila 305 gc all gig vill poll 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 әса 


IKA-PITO: ANG PAGPALUWAG. 

Kabilang sa mga katangian na makakatulong sa Daiyah sa pagpaabot ng kanilang pag-aanyaya 
sa pagitan ng mga tao, ang pagsasaayos ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng pagpaluwag at 
pagpagaan, at hindi sa pamamagitan ng pagpapahirap at pagpapabigat. At yamang ang mga tao 
ay magkakaibang uri, nagkakaiba sa kakayahan at pasanin, maaing ang nakakayanan nito ay 
hindi nakakayanan non, at ang naaangkop dito ay hindi naaangkop doon, dahil dito ang dapat 
ay magpaluwag sa lahat. 

At kabilang sa pinakamasamang pagsubok na hinarap ng Islam sa panahon ngayon, mga 
Daiyah na masyadong kalabisan nang nagpapahirap sa lahat ng bagay, na para bang ang 
pagpaluwag ay walang anumang katayuan sa Islam. At pagkatapos, ang mga iyon ay tunay na 
hindi naglilimit sa katuwiran ng higit na may karapatan, ni hindi nila pinag-iiba ang kalagayan 
sa pagitan ng isang tungkulin o kusang-loob, sa pagitan ng ipinagbabawal o ikinamumuhi, at sa 
pagitan ng kung ito ba'y may pinagbabatayan o sanhi ng pagsisikap lamang. 

Kaya makikita mo sila na nagsusukat ng mga paratang sa tao, at kanilang pinakikipot ang 
kaluwagan ng Islam, at kanilang hinahadlangan ang kalambutan ng Batas, at ipinagtatabuyan 
nila ang mga tao sa Pananampalataya, napakasama ng kanilang ginagawa. 


IKAWALO: ANG PAGTITIIS. 

Ang pagtitiis: ito ay ang pagsugpo sa sarili sa Makruh (bagay na kinamumuhian), at pagpigil sa 
dila sa daing, at ito ang pinakamahirap na katayuan sa Madla at pinakamarahas nito sa pagtahak 
sa landas ng pagmamahalan. 

Ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, walang pasubali na siya'y haharap ng 
pagtanggi mula sa sinumang inuutusan niya sa kanila o pinagbabawalan niya sa kanila at iyon 
ay sa dahilang pinagbabawalan niya sila sa isang bagay na sumasalungat sa mga pithaya nila. 
At sa hindi nila nasanayan. 

Ang Islam ay nag-uutos sa Daiyah na magpalamuti ng pagtitiis sa kanyang pagdada'wah. 
Sinabi ng Allah: 

(Sa pamamagitan ng Panahon. Katotohanan, ang Tao ay tunay na nasa pagkatalunan, 
maliban sa mga yaong Sumampalataya at gumawa ng mga matuwid at nagpapayuan sa 
Katotohanan at nagpapayuan sa Pagtitiis). Al-As'r. 

Sinabi pa Niya: 

{О aking anak! Itatag mo ang Salah, ipag-utos mo ang Kabutihan at ipagbawal mo ang 
Kasamaan, at tiisin mo ang anumang sumapit sa iyo. Katotohanan, ang mga iyon ay 
kabilang sa mga mahahalagang kautusan). Luqman: 17 


25 уа [294I ЗЫЛЫП Ae gig аша Шә ige all аА aiso 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4 iges 


Ang pagtitiis ng Daiyah ау kinanglan ng dalawang anggulo: 


A-Ang pagtitiis sa pinagdada’ waan: 

Hindi dapat nagmamadali ang Daiyah sa paglahad ng Da'wah, bagkus piliin niya ang higit na 
mainam na mga pagkakataon at mga kalagayan para sa paglahad ng Da'wah, dagdag pa ang 
kanyang pagpapahalaga sa kapanatagan ng pinagdada'waan niya. At ang pagtanggap nito 
upang pakinggan ang naturang Da'wah at ang pagkagaan ng kalooban nito sa Daiyah. Dahil 
ang mga ganitong pamamaraan ay umiipiktibo sa pagtugon. Kaya kapag naglahad ang Daiyah 
ng kanyang Da'wah, huwag siyang magmamadali at tuligsain ang pinagdada'waan sa 
pamamagitan ng marahas, at sapilitang hilingin dito ang pagtugon sa pamamagitan ng lakas. 
Hindi gayon, bagkus dapat siyang maging mahinahon at mabait sa kanya, at bigyan siya ng 
pagkakataon upang makapag-isip-isip tungkol sa bagong bagay na ito. Magkagayon, tunay na 
ang tungkulin ng Daiyah ay ang paglahad ng Da'wah sa pamamagitan ng maganda at maayos 
na pamamaraan, at hindi niya tungkulin ang pagtamo sa pagtugon at patnubay. Dahil ang antas 
na ito ay hindi rin nagap ni pati sa mga Propeta - mapasa kanila nawa ang Kapayapaan - 
ngayon, paano sa Daiyah? 


Samakatuwid, ang tanging tungkulin ng Daiyah ay ang lubos na ganap na paghatid, batay sa 
sinabi ng Allah: 
{At walang tungkuling nakapasan sa Sugo kundi ang maliwanag na paghatid). An-Nur: 54 


At sinabi pa Niya: 

(Katotohanan, hindi mo mapapatnubayan (O Muhammad) ang sinumang loobin mo, ngunit 
ang Allah ay napapatnubayan ang sinumang nais Niya, at Siya ang higit na nakaaalam sa 
mga napatnubayan]. Al-Qasas: 56 


B- Ang kanyang pagtiis sa Da'wah: 

At napaloloob sa ibaba nito ang dalawang bagay : 

1-Апе pagtiis sa kahabaan ng daan. 

Samakatuwid, ang landas ng Da'wah ay mahaba, mahirap at nakakapagod. Kaya mula ng 
kumakalat ang Pananampalataya sa puso ng tao at siya ay pinagkalooban ng Allah ng ilang 
kaalaman, tunay na siya ay pinasanan ng tungkulin sa Da'wah at pinadala ng katapatan. At 
tinahak ng mga Propeta ng Allah ang kaparaanang ito at ng sinaunang ninuno ng pamayanang 
ito. 

At sa katunayan, namalagi sa Da'wah ang Propeta ng Allah na si Nuh - mapasa kanya nawa 
ang kapayapaan - ng isang libong taon maliban sa limampong taon. At tunay na kanyang 
inubos ang lahat ng nasa kanya alang-alang sa paglingkod sa kanyang Relihiyon. At 
pagsasakripisyo para sa kanyang Da'wah. 


2-Ang pagtiis sa kaguluhan (kaabalahan, at kasiraan dulot) ng Da'wah: 

maaring maganap sa Daiyah ang ilang mga kaguluhan sa kanyang pagdada' wah, tulad ng mga 
nadaramang problema at ispirituwal, at ilang kapinsalaan. Kaya dapat lang na pagtiisan ito at 
harapin. Samakatuwid, batay sa sukat ng pananalig ng isang alipin, ng kanyang 
pananampalataya at lakas siya idadaan sa sakuna at pagsubok. 

Naiulat mula kay Saad bin Abi Waqqas - nawa ay kalugdan siya ng Allah - kanyang sinabi: 
“Sinabi ko, O Sugo ng Allah! alin sa mga tao ang higit na matindi ang sakuna? Sinabi niya: 
“Ang mga Propeta, pagkatapos ay ang mga matutuwid, pagkatapos ay ang mga pinakamabuti, 
pagkatapos ay ang sumusunod dito sa mga tao. 


26 plasi [äga alL; ЗЫ iae элә ай уй» ge al] 9А ә 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


4453 


IKASIYAM: АМС PAGKAMATAAS, PAGKADAIG AT ANG PAGSIPI: 
Lumalantad ang katangian ng pagsipi ng Muslim na Daiyah sa Relihiyong Islam nang hayagan batay sa kanyang 
mga katangian na nasasaad sa kabanata ng Fussilat. 


Sinabi ng Allah: 

{At sino pa ang higit na mainam ang salita, sa kanya na nag-anyaya tungo sa Allah at 
gumawa ng matuwid, at kanyang sinabi: katotohanan, ako ay kabilang ng mga Muslim 
(sumusunod at nagpapasailalim sa Allah). Fussilat: 33 

samakatuwid, ang talata na ito ay naghahayag sa katayuan ng Daiyah ayon sa kanyang pagsipi 
sa Islam, kaya tumaas ang kanyang katayuan, at ginagawa nito siya na nakapananaig sa iba sa 
kanya. At hindi naipataw sa kanya ang karangalang ito at ang katayuang ito dahil sa pagtanaw 
sa kanyang nasyon o kulay. Bagkus, ito ay dahil sa siya ay sumasapi sa Pananampalatayang ito 
na hanif (kumikiling sa mga huwad na pananampalataya tungo sa Katotohanan), maging sa 
salita, gawa at kaugalian. 

Sinabi ng Allah: 

(Katotohanan, ang (tanging) Relihiyon doon sa Allah ay ang Islam). Al-Imran: 19 


ANG KATALINUHAN NG DAIYAH 


Katotohanan, ang pagdadagdag ng mga Daiyah ng kasangkapang kaisipan at katalinuhang 
panda'wah ay isa sa mga tanyag na mga katangian nila, at isa sa pinakahayag na kapansin- 
pansin ng kanilang kaganapang talino, at lakas ng personaledad. 

At ang katanggap-tanggap sa mga may kaisipan at kaalaman: Na yaong sa kanya'y walang 
anumang kaalaman at katalinuhan ay higit na may kahinaan sa pagbigay ng resulta ng mga ito 
sa kapwa niya, kaya't paano siya makapagbibigay sa kapwa niya? At paano makikinabang ang 
kanyang mamamayan? At paano siya magtaguyod ng kanyang turno sa pagtutuwid at pag- 
ayos? At paano niya makayanang magbigay ng epekto sa mga tao? O pinakaunti siya'y maging 
pagkakatiwalaan at kagalang-galang – kapag nalaman ng madla na siya ay mangmang, hindi 
nakapagsasanay ng katalinuhan at hindi nakapag-aral. Samakatuwid ang walang pagmamay- 
aring bagay ay hindi kailanman makapagbibigay nito. 

Mas mainam para sa Daiyah, na siya ay magdadagdag ng iba't ibang uri ng mga kaalaman, 
Marahil ang pinakatanyag sa mga ito ay ang mga sumusunod: 

1-Ang katalinuhan at kaalaman sa Islamikong mga Kaalaman. 

Tulad halimbawa: ang banal na Qur'an, kaalaman sa pagsasalin ng kahulugan, ang wastong 
kaparaanan ng Propeta, ang talambuhay ng Propeta, ang kaalaman sa kaisahan ng Diyos 
(Allah) at kaalaman sa mga alituntunin. 

2-Ang kaalamang pangkasaysayan. 

3-Ang kaalamang moralidad (kabutihang-asal) at panglengguwahe (bahagi nito ang kaayusan 
ng dila, magandang paggampan at mabuting pagsasalaysay). 

4-Ang kaalamang pantao. 

5-Ang kaalamang pangkatalinuhan. 

6-Ang kaalamang pangkasalukuyang kaganapan. 


Isinalin sa wikang Tagalog ni: 
Muhammad Taha Ali 


a 1421/5/21 (3381 ал 


27 gala [da Ig Lal]! iae gig а УШ» dge all азаа азо] 
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH/ RIYADH 


